t 


Útlegging 

af bi’jeíl til rentukammersins frá Yiborg, kennara við' dýralækna- 
skólann í Kaupmannahöfn, dagsettu 27da marzmánaáTar 1844, 

um fjársýki á íslandi. 

tt Hib konunglega rentukammer hefir. ritað mjer 30sta dag desember- 
mánaSar í fyrra, og bebib mig a8 láta í Ijósi álit mitt um, með hverjum hætti 
reistar yrðu skorSur vib fjársýki þeirri, er gengib hefir um suðurhlut Islands 
veturinn 1842 og 1843, og verið allskæb; eg vil því eigi leiÖa hjá mjer undir- 
gefnast að fram færa þab er hjer segir: 


Amtmaáurinn hefir sent skýrslur frá mörgum sýslumönnum hingaS, og 
er í þeim lýst sj"ki þessari og einkennum liennar, og á hinn bóginn sýnt, hvernig 
innýflin líta út, þá er skepnan er dau<5. Eptir skýrslum þessum þykir enginn 
efi vera á því, að fjársýki þessi á skylt vi8 miltisbrand, og er hún kölluð 
bráðasótt eða hlóbsótt. 


Sýki þessi kemur allt í einu aS skepnunni, og drepur hana á skömmum 
tíma, og er fyrir þá sök opt óhægt a8 koma við læknishjálp, einkum á íslandi, 
því dýralæknar eru þar svo fáir. Sýki þessi mun hafa sín upptök í því, hvernig 
meS skepnurnar er farið, og að nokkru leiti mun landslaginu um a8 kenna, en 
af þessum rökum veitir eigi hægt aö tilgreina hva8 hezt muni eiga vib henni. 


Fyrst þykir hlýba ab skýra frá hverjar orsakir muni vera til fjársýkinnar, 
og því næst tilgreina með hverjum hætti, að minni hyggju, bezt myndu reistar 
skorður við henni á íslandi. 





í skýrslum þeim, er áður gat eg um, hafa verib tilgreindar margar 
orsakir til fjársýkinnar á suðurlandi veturinn 1842 og 1843, en þessar þykja 
mjer mest eptirtektaverðar: 1) fjeð missir of snögglega útigangsins, og lifir ein- 

göngu á lieyinu. 2) lieyiS er skemt og miglað, og drykkjarvatnib fúlt. 3) snögg 
veðrabrigði. 4) lirímhjela situr á grasinu. 5) skepnunum er haldið of lengi í 
fjárhúsunum milli þess þær eru látnar viðra sig, og verður þá loptið í þeiin mjög 
óhollt. 6) fjárhúsin leka, eru lítil, dimm og rakasæl. 7) eitururtum er án saka 
kennt um sýki þessa, því þær hafa með öllu önnur áhrif og einkenna sjúkdóma 
þá er af þeim leiða með öðrum hætti enn hjer. 8) kindunum er of snögglega kippt 
af góðu eldi og settar á illt hey. 9) sý^ki þessi er næm. — J>á er ein eða 
fleiri af skaðsemdum þessum leggst a skepnuna, þá kemur af því óreglulegur 
hlóbefnablendingur, og deyr þá skepnan annaðhvort þegar, eða hún fær ákafann 
kuldakvilla ( Feber ). Kolefnið eykst um of í blóðinu og vatnsefnið, þaraf kemur 
óregla í magablóðkerfinu, og þá meltir skepnan illa, og í vömbina safnast grasið 
ómelt og í vinstrina og botnlakann —; skepnan fær afbendi og bólga lileypur 
í öll apturinnýflin. 

Menn verða að varast, að svo miklu leiti því verður við komið sökum 
landslagsins, ab hleypa kindunum mjög snögglega út á nálina eða nýgrænuna á 
vorin, og meb engu móti mega þær fyrst í stað koma fastandi út á morgnana, 
og er þessi varúð mjög svo áríðandi. Verði eigi hjá því komist, að gefa fjenað- 
inum miglað eða skemt hey, þá er nauðsynlegt, að þurka þab eða vibra svo vel 
sem föng eru á áður enn þab er gefið á jötuna, og er þá stráb innan um það 
salti og beiskum urtum. Verði snögg veðrabrigbi, má eigi beita fjenaðinum á 
meðan á því stendur, en halda honum þeim mun lengur í húsunum. Sje mikil 
hrímhjela fyrst á morgnana, verður að halda fjenu inni þar til af fer að taka, 
og gefa því morguntuggu. Allan veturinn skal vibra fjeb á hverjum degi ef 
veður er til þess; þab bætir loptib í fjárhúsunum, og útiloptið gerir kindurnar 
bragðlegri. Fjárhúsin þurfa að vera öldungis súglaus og þur, og eigi tjáir að 
of sett sje á þau, því slíkt skemmir loptið í þeim og eykur sóttnæmi. Fjárhús- 
dyrnar og gluggarnir eiga meb jafnaði ab standa opnir, þó svo, ab eiga aukist 
súgur i fjárhúsunum. Varast verbur ab gefa kindum þeim magngott hey í 
fyrstu, er áður eru orbnar magrar, því þá er hætt vib ab veikindi komi í þær. 


Miltisbrandur og allir sjúkdómar sem eiga skylt vife hann, eru næmir, sumir 
meir og sumir minna, og ber því þess afe gæta, að láta eigi hraust fje hafa sam- 
gang vife kindur þær, er fengife hafa sýki þessa, og þegar skal taka út úr hús- 
unum og grafa í jörfe nifeur, þær er dáife liafa úr henni; kjötife af þeim er óætt 
hæfei fyrir menn og skepnur, og sá er flær af þeim skinnife, sje þaÖ annars 
gjört, verfeur afe hafa hina mestu afegætni á sjer, afe hvorki hafi hann sár á 
höndunum, efea hann skeri sig á meðan hann er afe flá þær. 

þá er til læknis verfeur náfe, er þafe fyrst til ráfea, afe koma blóðinu og 
efnablending þess í rjett horf. Skal þá í því skini gefa skepnunni urtasýrur 
efea steina (vegetabilske og mineralske Syrer ) í drykkjarvatninu, og skal láta í 
þafe svo mikife af sýrum þessum, afe vatnife breyti bragfei. Má hafa til þessa salt- 
sýru efea brennisteinssýru, edik, einnig kvikur (Suurdeig) leystar í sundur í vatni. 
Optast nær er vön afe hlaupa hólga í garnirnar, og má mefe hægum blófetökum 
lina hana, einkum ef kindin er blóferík, einnig me8 kælandi salti, annafehvort 
glaubersalti efea venjulegu salti. SaltiÖ er látife saman vife lýsi, feiti efea vifesmjör 
(olíu) og er því þannig hellt ofan í skepnuna, og fær hún þá hægfeir. Líka má 
vife hafa til þessa stólpípu og seltuvatn. 1 ’ 



) 


\ 


Prnitað líjH S> L. M'öUer . 




1 


É 


. .*íh . . ;v: -irrfíi? div lív !a i;?*b jtnoe 'inn: oÍ>^Iím^ ; ! : v:; •mlnivvXt^ 

■ v :•' . ■• •■••:-. • • ; ■• > * : •? nnrui •ílaiöa liO *r 

\ r \ . y T f * * t • r • " • > f * . . r | • f • 

- ‘ *-0 , : • . ' ' ••• 

• — • ‘ > — . 


*£ij• >ni:I ji • 


tl-jyj 
d'iiaH';; 


•. : 


í 


• : rt 






iii’ jí . ; 

Ó*V. ’ . J.'iiH? 

: i.. t -•: 




* 

• l»l I* 




u . / 


• • > 


'S-*t 


• r-. 






* 


* 


* » . 


V ^ 

- / 1 


5 ii 


• • 


• t 






v | 

- s ) 


Xj -.; ' v 
c / 

. 

• o:r* . 'V; : ■; ií'vV::. 


:.'r> '»(3 


/< ». 


. 






•• t > I • • i 


m 

' « 5 
• - * « 


* é+ r i * • 


• ? ’ ; f- 




{t r«» 


■ v 

:. . 


.. i 


íi ‘iv yvy; £:n Ý*a 


» / 

O Lín. ; Í3Ý.C.! r. ; 1- í : :í i£i ^ 1. ] T-i , . 

V . * f < ' ' V T- l i ' * • , f , . ' * 

■■:í í:.;í;ííí ■= ;í ;:! •; h-'-ví v/ « v, ; rcj-ii 3 tí 


!:? 


«f*»* 


• I 


• r 


t X 


. ' 

}jJL- ^ 


: • ' ' • • ' ''•'• 




Q * *• . - • > | ' , f /* , 

' i « : / /} f • 

— - * j ♦ 


T 


’ *i ' *t*“ -i 1 t 1 

, ■ * . . . . J ■ 


* • : * 

•f• •• l> . • • • t 
i ./ J 'JX j » • 




- s *' * • . . . ; J • ; • J ' • * 

» • t • / l €% 9 ' * r t j • <r .i •* . \ »••*. , 5 ?*/ *fl? M ffl .I : U; 4 . r t.*> I. »*t%«| f 

‘ * 4 •+ i X • *•« v . * * i - - * • • ■* • 1 » / • , • * . • # / - • • • « # • • . i • 


r 

. • -' ' ; { < t r i • n: ■ 

•v-J- . - . - / 


’ ’ * 


‘ • r ; : 

- <_/ 1 s - y/ • - . - - 




! . c.S -• « 


f r . 4 . . 


• » * • tt 

A * 


# - * • . * 4 


■ > * - • 


1/ ' í : llli 




i 


i k;i -:í! 

- K •' I ! 

> H - ' • i •: * > * *; 

? • I • v* • ' • - / • • * • . , 

- 


>;■ :i . / ‘Lj Yv 




:*) ; 3 


• - . . t 


i * o* 




.* ' * • . r 

. ... 


* - -i 


/ • t # * 

/o • ?;í fl 


«1 • « i i ( 1 

•.. •# • / * 




/fÍÍVL'-í-Í fV] *í ri:‘ gtj YaíiJÍKlVii * fiJii* 


f ’ f 


.* .. 
*. 




1 / l 










i 




\ * 


v \ 


/ 


' t 




4 



